WicipediA 


Ffinneg 


Ffinneg (Yn Ffinneg 4 ■ suomi , neu suomen kieli ) yw iaith y mwyafrif o bobl y Ffindir. Mae hi'n iaith sy'n 
perthyn i'r grŵp ieithyddol Ffinig o ieithoedd yn yr uwch-deulu Ffino-Wgraidd. Yr ieithoedd agosaf iddi yw 
Estoneg a Lappeg . 

Mae llenyddiaeth Ffinneg yn ddiweddar fel llenyddiaeth ysgrifenedig, ond yn cynnwys y Kalevala hynafol, 
epig fawr y Ffindir. 



Wídariur Chwiliwch am Ffinneg 
yn Wiciadur. 

Eginyn erthygl sydd uchod amy Ffindir. Gallwch helpu Wìcipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.or 
g/w/index.php ?title=Ffinneg&action=edit). 


i 

Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.0rg/w/ 

ndex.php?title=Ffinneg&action=edit). 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Ffinneg&oldid=2277378" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 13 Mawrth 2017, am 06:06. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 

























